Editoryal 


Samantalahin at 
patindihin ang 
hidwaan sa loob ng 


A mahigit 250 sundalo ng AFP noong Hulyo 27 ay 
panibagong pagsambulat ng ibayong lumulub- 
hang krisis sa pulitika at ekonomya na yumayanig sa 
reaksyunaryong naghaharing sistema. 

Sa nakaraang dekada, higit pang bumilis ang 


ng pag-aalsa ng 70 nakabababang upisyal at 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXIV Blg. 13 
Agosto 7, 2003 
www. philippinerevolution.org 


pagsahol ng bulok at reaksyunaryong sistemang @ 


malakolonyal at malapyudal bunga ng todong pag- 
papailalim ng bansa sa mga patakaran ng imper- 
yalistang globalisasyon kasabay ng walang habas na 
korapsyon sa burukrasyang sibil at militar. Lalo pa 
itong pinalalalim nitong dakong huli dulot ng walang 
kahihiyang pagtataguyod ng papet na rehimen sa 
interbensyong militar ng US at pangangayupapa sa 
agresyon nito sa Iraq at iba pang bahagi ng daigdig. 

Ang labis na kabulukan ng papet na estado at ng 
mersenaryong hukbo nito ang pinakamatinding salik na 
nagtutulak sa nakabababang upisyal at karaniwang 
sundalo hindi lamang sa demoralisasyon at despe- 
rasyon. Ito rin ang nagtulak sa kanila na mag-alsa 
noong Hulyo 27 laban sa naghaharing rehimen at mga 
pinunong militar. Nilabanan nila ang pagkasangkapan 
sa kanila sa todong teroristang digma ng rehimeng 
Arroyo at pag-abandona ng rehimen at ng kanilang mga 
pinunong militar sa kanilang kapakanan. 

Isiniwalat ng grupong nagpakilalang “Magdalo” ang 
mga kaso ng talamak na korapsyon ng matataas na 
upisyal militar at sibil, ang terorismo ng rehimeng 


SONA 2003, pantasya 
ni Arroyo 


Mga tampok sa 


isyung ito... PAHINA 5 


Arroyo kabilang ang pagpapakana ng mga pambobomba 
sa Mindanao at ang planong pagpapataw ng batas 
militar sa nalalapit na panahon. 

Nagpahayag ng simpatya ang Partido Komunista ng 
Pilipinas sa mga lehitimong hinaing ng mga nag-alsa 
kahit pa batid nitong walang makabuluhang matatamo 
ang pag-aalsa. Makatwiran ang iginigiit nilang 
pagbibitiw ng papet na rehimen at pamunuan ng AFP. 
Kailangang panagutin at pagbayarin, laluna sina Arroyo 
at Gen. Angelo Reyes, sa todo-todong pagpapakapapet 
sa US, mga pasista at teroristang krimen, labis-labis na 
pangungurakot at panunupil at pang-aapi sa mama- 
mayan. 

Lalong lumalalim at lumalawak ang demoralisasyon 
sa hanay ng mga ordinaryong sundalo ng AFP sa harap 
ng patuloy na pagsulong at pag-igting ng rebolus- 
yonaryong armadong pakikibaka ng Bagong Hukbong 


Tala ng mga paglabag 
sa karapatang-tao 
PAHINA 6 


Kampanyang kontra- 
CAFGU sa Cordillera 
PAHINA 8 


Bayan at sunud-sunod na 
matatagumpay na taktikal na 
opensiba nito sa iba't ibang panig 


ng bansa. 
Matingkad na naipapakita ng 
BHB na mas superyor ang 


estratehiya ng matagalang digmang 
bayan at mga taktikang gerilya 
nitong nagtatamasa ng malawak at 
malalim na suportang masa kaysa 
mga dayong-turong estratehiya at 
taktikang nang-aapi at naghi- 
hiwalay dito sa masa. Sa 
desperasyon ng pasistang estado at 
burukrasyang militar na sugpuin 
ang lalong lumalakas na rebolu- 
syonaryong kilusan, itinutuon nito 
sa mamamayan ang mabangis na 
pasistang pagmamalupit at ipinam- 
babala sa kanyon ang mga naka- 
bababang upisyal at karaniwang 
sundalo. 

Ipinakikita ng pag-aalsa na 
dahil sa sobrang pagkabulok at 
pagkahiwalay ng rehimeng Arroyo, 
nakahanda kahit ang mga upisyal at 
sundalo ng AFP na itakwil at 
labanan ang paghahari nito. Noong 
kasagsagan ng pag-aalsa, halos 
walang tumugon sa panawagan ni 
Cardinal Sin na magtipon sa EDSA 
upang suportahan ang rehimen. 

Matingkad ring ipinakita ng 


BAYAN 
Taon XXXIV Blg. 13 Agosto 7, 2003 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 


pag-aalsa na humantong na sa 
hayagang antagonismo ang bang- 
gaan ng pangunahing magkakaribal 
na mga reaksyunaryong pangkatin 
na pawang may inaalagaang 
paksyon sa loob ng militar. Isina- 
gawa ang pag-aalsa sa balangkas ng 
planong “Huling Rebolusyon” na 
binuo noong Hunyo ng 
mga reaksyunaryong nasa 
kampo nina Estrada at 
Honasan. Kanilang inud- 
yukan, kinasangkapan at 
pinondohan ang tang- 
kang kudeta sa despe- R 
rasyong agawin ang ka- py 
pangyarihan. Subalit da- 
hil sa dala nilang makitid 
na interes, kakarampot lamang ang 
natipong suporta para sa pag-aalsa 
ng mga nagprotestang sundalo. 

Tuwirang nakaugnay sa ribalan 
sa pulitika ng mga magkakatung- 
galing reaksyunaryong paksyon ang 
malalim na paksyunalismo at 
hidwaan sa hanay ng AFP. Una itong 
sumambulat noong 1986 kaalin- 
sabay ng pag-aalsang EDSA laban sa 
diktadurang US-Marcos at naulit sa 
mga tangkang kudeta laban sa 
rehimeng Aquino. 

Mainam ang sitwasyon ngayon 
para paghusayin ng mga rebolus- 


Editoryal 


Da 


LK 


r i 


Pilit tinatabunan ng rehimen 


yonaryong pwersa ang gawain sa 
loob ng reaksyunaryong hukbo. 
Kailangang masusing buuin ang 
mga balak para rito at isagawa ito 
sa mapangahas ngunit maingat na 
paraan. 

Hikayatin natin, laluna ang mga 
karaniwang sundalo at pwersang 
paramilitar na nirekrut din 
naman mula sa hanay ng 
masang anakpawis, na 
itakwil ang bulok na sis- 
temang pilit pinadede- 
pensahan sa kanila at sa 
halip ay itaguyod ang 
interes ng mamamayang 
Pilipino. Alamin natin ang 
kanilang mga hinaing 
habang inililinaw sa kanila na ang 
kanilang mga suliranin ay hindi 
malulutas sa pamamagitan ng baha- 
bahaging reporma sa loob ng 
reaksyunaryong sistema o paglu- 
lunsad ng mga kudeta o iba pang 
hakbanging nakabuntot sa interes 
ng mga reaksyunaryong pulitiko. 
Kailangang baguhin ang buong 
bulok na sistema sa balangkas ng 
rebolusyonaryong pakikibaka. 

Kailangang ilantad ang kabulu- 
kan ng AFP laluna ang korapsyon at 
pagpapakasasa ng mga bundat na 
heneral na nakaupo sa tuktok ng 
burukrasyang militar. Mahalagang 
ipabatid sa kanila na ang kabulukan 
ng AFP ay nakadugtong sa kabu- 
lukan ng naghaharing sistemang 
ipinagtatanggol nito. Ilantad ang 
mersenaryong tradisyon at papet na 


ang ugat ng pag-aalsa sa Makati 
SONA 2003, pantasya ni Arroyo 


Mga tala ng paglabag sa 
karapatang-tao ng rehimeng 


oryentasyon ng AFP at palaganapin 
ang patriyotismo sa kanilang hanay. 
Hikayatin silang magbuo ng 
mga lihim na progresibo at demo- 
kratikong grupo na maaaring mag- 
sagawa ng mga naaangkop na 
hakbangin sa paggigiit ng kanilang 
mga lehitimong kahilingan. 
Palaganapin ang panawagan 
para sa pagpapasuko ng mga 
sundalong nasukol na sa labanan. 
Ipaalam sa kanila ang patakaran ng 
mahusay na pagtrato ng BHB sa 
mga sumuko at sugatang sundalo. 


wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas. 


2 ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


Mga ulat-koresponsal 


Kampanya kontra-CAFGU 

Produksyon ng marijuana 8 
Mga taktikal na opensiba ng BHB 11 
Balita 11 


Manawagan sa mga sundalong tuwirang 
kinakasangkapan sa kontra-rebolusyonaryong 
digma at panunupil sa mamamayan na suwayin 
ang utos ng kanilang mga upisyal. 

Hinihikayat natin ang mga nauugnayan at 
napaliliwanagang nakabababang upisyal at 
karaniwang sundalo ng kaaway na lubusang 
talikuran ang reaksyunaryo, bulok at pabigong 
landas ng AFP. Himukin silang itaguyod ang 
tradisyon ni Lt. Crispin Tagamolila, sumanib sa 
mga pakikibaka ng mamamayan at tumahak sa 
landas ng pagpapalaya ng sambayanan o 
makipag-ugnayan at makipagtulungan sa rebo- 
lusyonaryong kilusan sa iba't ibang paraan. 

Habang isinasakatuparan natin ang mga 
gawaing pampulitika sa loob ng reaksyunaryong 
militar, hindi natin binibitawan ang saligang 
pananaw na ito ay isang armadong instrumento 
ng reaksyunaryong estado. Ginagamit natin ang 
pampulitikang paraan ng panghihikayat sa mga 
indibidwal na sundalo at upisyal, kaalinsabay ng 
pagsusulong sa pangunahin ng armadong 
pakikibaka upang hakbang-hakbang na gapiin 
at wasakin ang armadong pwersa ng kaaway. 

Sa harap ng patuloy na lumalalim na 
hidwaan sa loob ng AFP, kailangan nating 
patuloy na paigtingin ang rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka at padalasin at palakasin 
pa ang mga taktikal na opensiba. Sa gayon, 
higit na masasamantala at mapalalala ng BHB 
ang kaguluhan at demoralisasyon sa hanay ng 
AFP. 

Asahan natin na magpapatuloy pa ang pag- 
lala ng pagkakabitak-bitak sa hanay ng AFP 
bunga ng ibayong paglala ng krisis ng nag- 
haharing sistema, pagtindi ng mga alitang 
pampulitika at pagsulong ng ating gawain sa 
loob ng reaksyunaryong hukbo. Kaakibat nito, 
asahan nating muling sisiklab ang iba't ibang 
mga hakbangin at aksyong protesta ng mga 
upisyal at mga sundalo, kapwa maliliit at 
malalaki, tuwiran man o hindi tuwirang kaugnay 
ng mga pampulitikang maniobra ng mga 
magkakaribal na reaksyunaryong pangkatin. 

Iluluwal ng mga ito ang mainam na 
sitwasyon para sa mga rebolusyonaryong pwersa 
kapwa para paigtingin ang rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka at pagkilos sa loob ng 
reaksyunaryong hukbo. Ibubunga ng iba't ibang 
mga hakbanging ito ang disintegrasyon ng mga 
sandatahang pwersa ng kaaway na 
makapagpabibilis ng pagkakamit ng tagumpay 
ng rebolusyon. Ka 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


Pilit tinatabunan 
ng rehimen ang ugat 
ng pag-aalsa sa Makati 


atapos ang isang araw na bigong kudeta, 
[M suon at sinisikap busalan ng rehimeng 

Arroyo ang lahat ng sangkot na upisyal at tauhan 
ng AFP. Upang pigilin ang ibayong pagsambulat ng mga 
isyung ipinahayag ng mga sundalo sa kanilang pag-aalsa, 
tinatangka ng rehimen na ipatigil ang mga imbestigasyon 
sa kongreso at senado. 

Mahigit isang linggo na ang nakararaan matapos 
mabigo ang kudeta ngunit nakapataw pa rin ang "state of 
rebellion" na ginagamit ni Arroyo bilang ligal na batayan 
upang arestuhin at ikulong ang sinumang sangkot sa 
nabigong adbenturismo at usigin ang kanyang mga 
kaaway sa pulitika. 

Nitong Agosto 4, sinampahan na ng rehimeng Arroyo 
ng kasong rebelyon si Sen. Gregorio Honasan, na ina- 
akusahang isa sa mga utak ng bigong kudeta na inilunsad 
noong Hulyo 27. Si Honasan ang binalak na iluklok na 
presidente o pinuno ng hunta na bubuuin kapag nagwagi 
sana ang kudeta. Ang mababaw at mapagpanggap na 
National Recovery Program (NRP) ni Honasan ang siyang 
pinanghawakang programa ng grupong Magdalo para sa 
binalak nilang itayong bagong gubyerno. Bukod sa 
paggamit ng grupong Magdalo sa NRP ni Honasan, 
nabunyag din ang serye ng pakikipagpulong ni Honasan 
sa mga nag-alsang sundalo at ang pagbibigay niya ng 
ilang suportang lohistikal sa kanila. Walang nagawa kundi 
magtago si Honasan. 

Kasabay nito, puspusan ang mga operasyon ng 
rehimen laban sa kampong Estrada na nabunyag bilang 
tagapondo at tagasulsol sa mga nag-alsang upisyal ng 


AFP. Inaresto si Ramon 
Cardenas, dating Assistant 
Executive Secretary, na 
dinaluyan ng pondo at 
nagpagamit ng mga bahay 
at sasakyan sa grupong 
Magdalo. Isinangkot ng 
rehimen sina Jinggoy 
Ejercito at JV Estrada, f 
mga anak ni Estrada, at si 
Laarni Enriquez, isa sa 
mga kabit ni Estrada. 


SADYANG pinatitingkad ni Arroyo 
na ginamit lamang ng kanyang mga 
kaaway sa pulitika ang grupong 
Magdalo sa pag-asang matata- 
bunan nito ang mga usaping nasa 
likod ng pag-aalsa. Subalit anu- 
mang pagtatakip ng rehimeng 
Arroyo, hindi maitatatwa ang kato- 
tohanan ng mga hinaing ng mga 
sundalo. 

Ang lider ng mga nag-alsang 
sundalo, si Lt. SG Antonio Trillanes 
IV, ay malaon nang nagsisikap na 
ilantad ang kabulukan ng AFP, sa 
partikular ng Philippine Navy 
(PN)--ang sangay na kanyang 
kinabibilangan. Dalawang doku- 
mento ang kanyang isinulat na 
nagdedetalye kung gaano kasis- 
tematiko ang korapsyon dito. Sa 
unang dokumentong isinulat niya 
noong 2001, idinetalye ni Trillanes 
ang siyam na kaso ng korapsyon sa 
PN mula 1995 hanggang 1999. 
Sinaklaw nito ang pagkakasangkot 
ng mga upisyal ng PN sa ismagling 
sa Mindanao, pagnanakaw ng 
langis at gasolina mula sa mga 
barkong nabal at iba't ibang kaso 
ng pagnanakaw ng pampublikong 
pondo. Ang ikalawang dokumento 
na isinulat noong 2002 ay 
nagdetalye kung papaano naga- 
ganap ang sistematikong korap- 
syon sa proseso ng pagbili ng mga 
suplay ng PN. Tinukoy dito bilang 
pinakabulok na mga yunit ng PN 
ang Naval Sea Systems Command at 
Naval Logistics Center. Ang pinag- 
mulan ng kanyang datos ay walang 


4 


iba kundi ang mga 
upisyal na rekord noong 
siya ang namamahala sa 
mga suplay ng PN at ang 
mga papeles mula sa 
mismong mga tagasuplay 
ng kagamitan sa Philip- 
pine Navy. 

Bago lumitaw si 
Trillanes, ibinunyag na ng 
1 isa pang upisyal sa 
Philippine Navy ang 
grabeng kabulukan dito. 
Noong Disyembre 2000, inilantad 
ni Rear Adm. Guillermo Wong ang 
iregularidad sa pagbili ng mga 
helmet para sa Philippine Marines 
na nagkakahalaga ng P3.8 milyon. 
Masyadong malaki, aniya, ang 
halagang ibinayad para sa mga 
helmet na mababa ang kalidad. 

Sa halip na harapin nang 
seryoso ang mga anomalyang 
inilantad nina Trillanes at Wong, 
pagbabanta, pagmamaniobra at 
panunuhol ang naging tugon ng 
rehimen. Ilang beses na binantaan 
ang buhay ni Trillanes mula nang 
isulat niya ang dalawang doku- 
mento. Si Wong naman ay sinu- 
bukang suhulan ng AFP chief of 
staff noon na si Angelo Reyes sa 
pamamagitan ng pag-alok sa kanya 
ng liderato ng AFP Northern 
Command kapalit ng kanyang 
pananahimik. Pinili ni Wong na 
tumiwalag na lamang sa militar. 

Samantala, unti-unti nang 
nabubunyag ang mga anomalyang 
kinasasangkutan ni 
Reyes. Nalantad ka- 
makailan ang pagsag- 
pang ng kanyang asa- 
wa at mga anak ng 
malalaking kontrata 
sa suplay para sa AFP. 
Isiniwalat din ni Sen. 
Sergio Osmeña III na 
hawak niya ang ebi- 
densyang nagdidiin kay Reyes sa di 
bababa sa walong kaso ng ire- 
gularidad sa paggamit ng pondo ng 
AFP. Sa kabila nito, kapit-tuko si 


Reyes sa kanyang pusisyon. 
Isiniwalat din ng grupong 
Magdalo na kabilang sa kanilang 
hanay ang mga inatasan ng 
nakatataas na kumand nila para 
isagawa ang pambobomba sa 
Davao City noong Marso. Una nang 
nabunyag ang presensya sa Davao 
ni Victor Corpus, hepe ng 
Intelligence Service of the AFP, 
noong bisperas ng pambobomba. 
Dahil sa pagkakalantad na sa 
kanya, napilitang magbitiw si 
Corpus bilang pinuno ng ISAFP. 


MAY dahilan ngang matakot ang 
rehimen sa malawak na pagka- 
disgusto ng mga nakabababang 
upisyal at karaniwang kawal ng 
militar. lilandaang upisyal at 
sundalo lamang ang direktang 
nasangkot sa pag-aalsa subalit ki- 
nakatawan nila ang sentimyento ng 
ilandaang libong upisyal at sundalo 
sa buong kapuluan. Ang rehimen 
na mismo ang umamin na bukod sa 
mahigit 300 upisyal at kawal na 
nag-alsa sa Makati, may daan-daan 
pang ibang elemento ng AFP na 
nag-abandona ng kanilang mga 
yunit na posibleng kapanalig ng 
grupong Magdalo. Tiyak na hindi 
matatapos sa pag-aalsa sa Makati 
ang aksyong gagawin ng mga 
agrabyadong kasundaluhan. Tiyak 
ding sasamantalahin ng mga 
karibal na paksyon ng naghaharing 
uri ang nagngangalit na damdamin 
ng mga sundalo para agawan muli 
ng kapangyarihan ang 
paksyong Arroyo. 
Isasangkalan ng re- 
himeng Arroyo ang 
kudeta at sinasabing 
bantang kudeta upang 
magpataw ng mga hak- 
banging panghihigpit na 
sa dakong huli'y itutuon 
laban sa mga ligal na 
pwersang demokratiko at prog- 
resibo. Kailangan itong matamang 
matyagan at militanteng labanan 
ng mamamayan. ABI 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


SONA 2003, pantasya ni Arroyo 


44 uros pantasya...” “Parang ibang bansa...” 

Pre ng mga ito ang reaksyon ng naka- 

raraming mamamayan sa paraisong ipininta 

ni Gloria Arroyo sa kanyang State of the Nation 

Address (SONA) nitong Hulyo 28. Malayong-malayo sa 

katotohanan ang kanyang ipinagyabang na kaunlaran, 
istabilidad at kapayapaan ng bayan. 

Sa loob ng dalawa at kalahating taong 
panunungkulan ni Arroyo, tuluy-tuloy na dumausdos 
ang kabuhayan ng mamamayan. Hindi lamang inutil 
ang rehimen sa pagbibigay kahit ng pinakabatayang 
pangangailangan ng nakararami. Nangunguna pa ito 
sa pagsasamantala at pandarambong sa kaban ng 
bayan para sa kapakinabangan ng pamilyang Arroyo at 
mga pinapaborang burukrata-kapitalista at burges- 
kumprador. 

Hindi binanggit ni Arroyo sa kanyang SONA ang 
pinakahuling leading economic indicators (LEI) sa 
pagpasok ng ikatlong kwarto ng 2003 na inilabas ng 
National Statistical Coordination Board. Nagsisilbing 
pangkalahatang panukat ang LEI sa takbo ng 
ekonomya batay sa kalakalan, presyo at konsumo ng 
kuryente, mga bilihin, mga sapi, halaga ng piso at iba 
pa. Ibayong bumagsak ang LEI mula negatibong .079 
noong ikalawang kwarto tungong negatibong .096 
nitong ikatlong kwarto. Ginawa ito bago pa naganap 
ang pag-aalsa sa Makati kaya hindi pa nasasalamin 
ang mga negatibong epekto nito sa ekonomya. 

Hindi rin binanggit ni Arroyo na umaabot sa 80% 
ng populasyon ng bansa ang naghihirap. Tatlumpu't 
limang milyong Pilipino o mahigit 40% ng populasyon 
ay nabubuhay sa kulang pa sa P32 kada araw. Sa 
United Nations Human Development Index para sa 
taong 2003, lalo pang bumagsak ang katayuan ng 
Pilipinas mula ika-77 tungo ika-85. Kabilang sa 
pinagbatayan ng naturang panukat ay ang kalidad ng 
kabuhayan, kalusugan, antas ng literasiya at 
edukasyon, pagrespeto sa karapatang-tao at iba pang 
kagalingan ng mamamayan. 

Paliit nang paliit ang inilalaang badyet para sa 
edukasyon, kalusugan at iba pang batayang serbisyo. 
Kasabay nito, pinag-iibayo ng rehimen ang 
pribatisasyon ng mga pampublikong institusyon sa 
kapinsalaan ng mamamayang umaasa rito. 

Pinakamataas sa buong Asia ang tantos ng 
disempleyo ng bansa. Mahigit kalahati ng pwersa ng 
paggawa ang walang trabaho o di kaya'y kulang ang 
trabaho. Mahigit kalahati ng mga may trabaho ay 
hindi tumatanggap ng regular na sahod at mga 
benepisyo. Lumiliit din ang bilang ng mga may regular 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


3 NA : Er] napa 
4 pa aa 
= a A EG: 


na trabaho habang pinapalitan ang mga regular ng 
papalaking bilang ng kontraktwal at di-regular na 


trabaho. Paparaming Pilipino ang napipilitang 
makipagsapalaran na lamang sa ibang bansa upang 
maghanap ng mapagkakakitaan. Mahigit 10 milyong 
Pilipino na ang nagtatrabaho sa labas ng bansa at 
nadaragdagan pa ito ng 3,000 araw-araw. 

Mula 2001, tumanggi na ang rehimeng Arroyo na 
itaas ang sahod ng mga manggagawa at ang sweldo 
ng mga sibilyang empleyado ng gubyerno. Nakapako 
sa P280 ang pinakamataas na minimum na arawang 
sahod gayong umaabot na sa P558 ang kinakailangan 
ng isang karaniwang anim-kataong pamilya upang 
mabuhay nang disente. Pilit pinagaganda lamang ng 
rehimeng Arroyo ang sariling mga estadistika ng 
kahirapan sa pamamagitan ng pagtatakda nitong 
sapat na ang P162/araw para sa isang lima-kataong 
pamilya. Taliwas sa ipinagmayabang ni Arroyo, 
nagtataasan ang presyo ng mga batayang produkto at 
serbisyo nitong nakaraang tatlong taon habang lalong 
bumagsak ang tunay na halaga ng sahod. Ayon mismo 
sa estadistika ng gubyerno, kumpara noong 1994, ang 
halaga ng piso ngayon ay P0.58 na lamang. 

Masahol pa'y halos sangkatlo na ng batayang 
sahod at sweldo ay napupunta lamang sa pagbabayad 
ng kuryente. Hindi na nga itinigil ni Arroyo ang 
paniningil ng power purchasing adjustment (PPA), 


pinalala pa niya ito sa pamamagitan ng “unbundling 


Sundan sa “SONA..”, sa pahina 6 


5 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


LA 


v v 


= 


Mga tala ng paglabag 
z sa karapatang-tao ng 
rehimeng US-Arroyo 


tao nang ilarga ni Pres. Gloria Arroyo sa buong bansa ang kanyang 


Ler dumami at tumindi ang mga kaso ng paglabag sa karapatang- 


"gera kontra-terorismo" at kunwa'y gera laban sa iligal na droga. 


Ayon sa KARAPATAN, isang 
organisasyong nagsusulong ng 
karapatang-tao, umabot na sa 482 
ang bilang ng mga kaso ng 
paglabag sa karapatang-tao mula 
Enero hanggang Hulyo. Kumpara sa 
naitalang 101 kaso noong 2002, 
tumaas nang 477°% ang mga kaso 


ng paglabag, hindi pa man 
natatapos ang taon. 
Noong 2002, di bababa sa 


1,373 ang naging biktima ng 


Southern Mindanao. Ngayong taon, 
umaabot sa 15,928 ang mga 
biktima o 1,160% pagtaas kumpara 
noong 2002. Karamihan sa bilang 
ay biktima ng food blockade 
(8,413) at pwersahang paglikas 
(4,969). Wala pa sa bilang na ito 
ang mga biktima ng gera laban sa 
MILF sa Pikit, North Cotabato at 
ang 191 kaso ng pananalbeyds sa 
Davao City sa mga hinihinalang 
nagtutulak at gumagamit ng droga. 


mga paglabag sa karapatang-tao 
sa Bikol. Sa Albay, mula Enero 
hanggang Abril ngayong taon, may 
naitalang 11 kaso na bumiktima sa 
22 indibidwal at dalawang 
komunidad. Noong Marso, nagtala 
sa Camarines Sur at Camarines 
Norte ng 18 kaso na may 
biktimang 29 na indibidwal at 
dalawang komunidad. Sa Sorsogon, 
mayroon namang 23 kaso at 
mahigit 52 indibidwal na biktima 
noong Pebrero at unang linggo ng 
Marso. Bukod pa sa mga kasong ito 
ang mga paglabag sa mga baryong 
pinaglulunsaran ng mga operasyon 
ng Special Operations Team ng 
militar. 

Ang sumusunod ay ilan lamang 
sa mga kaso ng paglabag sa 
karapatang-tao na hindi pa 
nailalathala sa AB: 

Hulyo 21. Minasaker sa Sityo 


paglabag sa karapatang-tao sa 


“SONA..”, mula sa pahina 5 

of rates” o paghihiwa-hiwalay ng singil upang di 
mapuruhan ang kainutilan ng kanyang rehimen at ang 
kasibaan ng kanyang mga padrino sa Meralco. Tumaas 
maging ang singil sa serbisyo sa tubig. Paulit-ulit 
ding tumaas ang presyo ng langis. 

Nagpalala pa sa kahirapan ng bayan ang kasibaan 
at korapsyon ng rehimeng Arroyo. Maliit ang tantyang 
P20 bilyong kinukurakot ng mga nasa poder taun- 
taon. Ayon sa sarbey, mahigit 57% ng mga pribadong 
kumpanya ang umaaming nanunuhol para makakuha 
ng kapakipakinabang na mga kontrata. Nananatiling 
kalakaran ang maglaan ng minimum na 20% ng gastos 
ng isang proyekto para panuhol sa mga upisyal ng 
gubyerno. 

Kaliwa't kanan ang pagpasok ni Arroyo at kanyang 
mga kasapakat sa Malakanyang sa mga maanomalyang 
kontrata at kasunduan. 

Dahil sa sistematikong pandarambong ng rehimen 
sa kaban ng bayan, papalaking nilalamon ng militar at 
napakalaking ibinabayad sa mga utang ng gubyerno, 
lumalala ang pagkabangkarote ng gubyerno. 
Tinatayang aabot sa P263 bilyon ang depisit sa badyet 
sa katapusan ng taon. Noong 2002, lumampas ang 
depisit sa badyet nang P82 bilyon sa itinarget nitong 
P130 bilyon para sa buong taon. 


6 


Mahaba rin ang listahan ng 


Talayog, Barangay San Nicolas, 


Baratilyong naisubasta na ang karamihan ng mga 
pangunahing korporasyon ng gubyerno. Kaya't dagdag 
na pangungutang ang pangunahing remedyo para 
masuhayan ang operasyon ng gubyerno. Lumaki na 
naman ang utang nito nang 14.7% nitong huling 12 
buwan at umaabot na ito sa P2.96 bilyon. Umaabot na 
sa mahigit P5 bilyon ang kabuuang utang ng pampub- 
likong sektor (public sector debts). Mahigit 120% na 
ito ng GDP (gross domestic product o kabuuang 
produksyon sa loob ng bansa). Walang tigil pa itong 
nadaragdagan, laluna't patuloy na lumalaki ang depisit 
ng gubyerno at ang kailangang bayarang utang. 

Sawang-sawa na ang mamamayan sa mga hungkag 
na pahayag at mga pangako ng rehimeng Arroyo. 
Hiwalay na hiwalay na ito sa mamamayan. Dahil 
mahinang-mahina na ang rehimen at papakitid ang 
pinag-aagawan nilang madarambong sa mamamayan, 
nagmamadali na ang pangunahing kalaban nitong 
paksyon na agawin ang poder. 

Sa kabila nito, kapit-tuko si Arroyo sa poder at 
lahat ng mga kaakibat nitong pribilehiyo at suhol. Sa 
halip na gamitin para sa pamamaalam ang kanyang 
huling SONA, nakikita ng nakararami na ang kanyang 
pangunahing pinagtutuunan ay ang pagtakbo sa 
eleksyong 2004. AB 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


Magsaysay, Occiden- 
tal Mindoro ng mga 
elemento ng 16th IB 
ang 5 lima-kataong 
pamilyang Mangyan. 

% Pinagbabaril hang- 
gang mamatay ang mag-asawang 
Olivia at Rogelio Blanco, ang 
kanilang mga anak na sina John 
Kevin, tatlong taong gulang at 
Dexter, isang taong gulang. Walong 
buwang buntis si Olivia. Sugatan 
naman ang kapatid ni Olivia na si 
Len-len Batikulin. 

Hulyo 14. Marahas na binuwag 
ng Western Police District, Special 
Weapons Action Team at mga 
gwardya ng Intramuros ang piket 
ng mga manggagawa sa tapat ng 
Department of Labor. and 
Employment sa Intramuros, 


Maynila. 
Hulyo 12. Ginahasa at 
pinatay ni Sgt. Edwin 


Bautista ng 54th IB ang 
isang 16-taong gulang na 
dalaga sa Talubin, Bontoc, 
Mountain Province. Binaril ng 
sundalo sa loob ng kanyang kwarto 
sa baraks ang biktima na ginawang 
utusan at sex slave ng mga sundalo 
sa kampo. 

Hulyo 1. Tinortyur bago 
pinagbabaril hanggang sa mapatay 
ng militar si Hever Ybañez ng 
Barangay Pagsabangan, New 
Bataan Town, Compostela Valley. 

Matindi sa kasalukuyan ang 
militarisasyon ng 701st Infantry 
Brigade at ng Scout Rangers sa 
Barangay Pagsabangan. Ipinapa- 
taw ang food blockade at matindi 
ang pananakot at pananakit sa 
mamamayan. Isang kanyong naka- 
tutok sa kabahayan ang inilagay sa 
loob ng eskwelahan. Napilitang 
magsilikas ang mga residente. 

Unang linggo ng Hulyo. Sa 
loob ng isang linggo, umabot sa 12 
ang pinaslang sa Davao City ng 
Davao Death Squad (DDS). Ang DDS 
ay lihim na grupong vigilante na 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


pinasimunuan ni Meyor Rodrigo 
Duterte ng Davao City, para isal- 
beyds ang pinaghihinalaang mga 
nagtutulak at gumagamit ng iligal 
na droga. Matapos ianunsyo ni 
Arroyo ang kampanyang kontra- 
droga, tumaas ang bilang ng mga 
biktima ng DDS. Mula Enero 
hanggang Hulyo 16, umabot na sa 
73 ang sinalbeyds nito. 

Hunyo 17. Dalawang oras na 
pinagbabaril ng 100 sundalo ang 
day care center, kabahayan at mga 
pananim sa isang komunidad ng 
mga Aeta sa Sityo Itanglew, 
Barangay San Rafael, San Marce- 
lino, Zambales. Kinabukasan, 
pinaghahalughog at pinagnakawan 
ng mga sundalo ang mga bahay. 
Ininteroga ang ilang mga biktima 
hinggil sa kaugnayan umano 
ng mga ito sa BHB. Nang 
iulat ng pinuno ng mga Aeta 
ang insidente kay Meyor 
Lydia Rodriguez ng San 
Marcelino, sinabi nito na 
mainit lamang ang ulo ng 
mga sundalo kapag may operasyon. 
Pwersahang nirekluta sa CAFGU ang 
ilang mga Aeta. 

Naging biktima rin ng matin- 
ding militarisasyon at pang-aabuso 
ang 27 pang komunidad ng mga 
Aeta sa Central Luzon dahil sa 
pagsasanay-militar na Balikatan. 

Hunyo 7. Pinatay si Fulgencio 
Gabin, 70, sa Barangay Gusa, San 
Jose de Buan, Samar, sa operas- 
yong istrayk ng isang platung 
pinamunuan ng isang Lt. Quigao 
mula sa Alpha Coy ng 34th IB. 
Bandang alas-5 ng umaga nang 
tinawag si Gabin sa kanyang bahay 
ng isang elemento ng CAFGU, at 
dinala sa malapit na ilog kung saan 
siya pinagbabaril at tinadtad ng 
saksak. Lantarang kasinu- 
ngalingan ang ipinalabas ng 
militar na may dalang .38 
rebolber at mga dokumento si 
Gabin. 

Hunyo. Hinaras ng militar @z 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO | 


EN 


ang mga ligal na organisasyon sa 
Davao City sa pamamagitan ng 
pagtatayo ng malaking billboard 
kung saan nakalista ang mga 
pangalan ng mga militanteng 
organisasyon at mga lider ng mga 
ito na malisyosong inaakusahang 
mga prente ng PKP-BHB-NDFP. 
Nitong Hulyo 2, tinangkang 
tanggalin ng mga militante ang 
billboard subalit hinarang sila ng 
mga elemento ng PNP at 72nd IB 
na nakasakay sa isang trak at may 


kasama pang isang armored 
personnel carrier at trak ng 
bumbero. 


Mayo 24. Mag-uumaga nang 
nireyd ng 200 armadong sundalo at 
paramilitar na pinamumunuan ng 
isang Capt. Torres ang isang youth 
camp sa Davao (City. Pinaggigising 
ng mga pasista habang tinu- 
tutukan ng baril ang 84 na 
kabataang may edad 13-21. Pinag- 
sisigawan sila at pinatipon habang 
pinaghahalughog ng mga sundalo 
ang kanilang mga kagamitan. 
Tumagal nang dalawang oras ang 
pananalakay. Tinangay ng mga 
sundalo ang limang cellphone, 
isang tape recorder at isang 
camera. Kinunan ng mga militar ng 
video ang mga biktima. Idinahilan 
ng mga sundalo na may natanggap 
silang ulat hinggil sa presensya ng 
mga armadong terorista sa youth 
camp. 

Ang naturang youth camp ay 
isinagawa upang matulungan ang 
mga batang biktima ng pang- 
aabuso at iba pang kapabayaan. 
Karamihan sa mga biktima ay mga 
batang lansangan, batang mang- 
gagawa at ibinugaw na mga bata. 

Mayo. Pinatay ng mga ele- 
mento ng CAFGU sa ilalim ng 1st IB 
si Abner Nario, 35 sa 
@ | kanyang tahanan sa Anti- 
“9 polo City. 


Samantala, umabot sa 


Sundan sa “Tala.. “pahina 8 


7 


TX MGA ULAT KORESPONSAL 


Simon “Ka Filiw” Naogsan 


Nitong huling linggo ng Hulyo, nakapanayam ng AB sa kabun- 
dukan ng Mt. Province si Simon "Ka Filiw" Naogsan, tagapagsalita ng 
Cordillera People's Democratic Front. 
pagsulong ng gawain ng rebolusyonaryong kilusan sa Cordillera, 
partikular ang kampanyang kontra-CAFGU ng rehiyon. Bahagi rin ng 
panayam ang paglalahad ni Ka Filiw ng mga usapin sa likod ng 
pangangalakal ng marijuana at hashish at tinukoy ang mga upisyal 
militar na nakikinabang dito. 


Ibinahagi niya ang mga 


Mga tagumpay sa paglalansag 
ng mga CAFGU sa Cordillera 


ng CAFGU ay lokal na 
IN ms galamay na gina- 

gamit ng AFP sa paniniktik, 
panggigipit at marahas na pag- 
kontrol sa lokal na populasyon. 
Gumagampan ito ng kritikal na 
papel sa pagsisikap ng kaaway na 
pagkaitan ng base ang rebolusyo- 
naryong kilusan. 

Karaniwang ang mga elemento 
ng CAFGU ang mga pinakaaktibong 
kontra-rebolusyonaryong elemento 
sa lokalidad. Malaking bahagi sa 
kanila ay mga elementong lumpen 
na naghahangad ng madaliang 
kita. Sadyang ibinubuyo ng kaaway 
ang mga elmento ng CAFGU sa mga 
pasistang pang-aabuso para naka- 
kagamit sila ng kamay na bakal 


nang may lusot o may ibang 
mapagbubuntunan ng sisi -- bukod 
pa sa mas pwersadong lumaban 
ang mga CAFGU habang mas 
umiigting ang alitan nila sa lokal 
na populasyon at rebolusyonaryong 
kilusan. 

Bagamat kinikilala, pinalalala 
at sinasamantala natin ang mga 
kontradiksyon sa pagitan ng CAFGU 
at mga regular na yunit ng AFP, at 
kung ihahambing sa huli ay mas 
ginagamitan natin sila ng pam- 
pulitikang paghimok, ang CAFGU ay 
kabilang sa mga pangunahing 
target militar ng BHB. Mula't sapul, 
nilalabanan at pinipigilan ng 
rebolusyonaryong kilusan ang 
pagrerekrut at pagbubuo ng mga 


ditatsment ng CAFGU at kung 
mabuo na ay ginagamit ng iba't 
ibang paraan para madurog, ma- 
buwag, madisarmahan o mapalayas 
sila. 

Partikular sa Cordillera, ang 
aspetong pampulitika ng gawain 
upang lansagin ang CAFGU ay 
nagsasaalang-alang sa mga 
relasyong tradisyunal at komunal 
bilang dagdag na pamamaraan. 
Partikular na isinasaalang-alang 
ang sumusunod na tatlong 
mahahalagang punto: 

Ang mga sumasapi sa CAFGU ay 
mula rin sa hanay ng mga pam- 
bansang minorya na inoorganisa ng 
rebolusyonaryong kilusan. Duma- 
ranas sila ng matinding kahirapan 


“Tala...”, mula sa pahina 7 


200 Ata-Manobo ang napilitang 
magsilikas nang bantaan silang patayin 
ng Alamara kapag umatake ang BHB. 
Pitumpo sa kanila ay mga bata. (Ang 
Alamara ay isang grupong itinatag ng 
militar bilang Civilian Volunteer Organization.) Sa 
kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 500 pamilyang 
Ata-Manobo ang apektado ng mga operasyon ng 
Alamara. 

Hinaras naman ng 204th IB ang mga myembro ng 
national fact-finding mission (NFFM) nang pumunta ito 
sa Mindoro upang imbestigahan ang pagpaslang 
noong Abril 21 kina Eden Marcellana at Eddie 
Gumanoy, mga lider ng mga ligal na organisasyon. 


8 


Dalawang iskwad ng militar ang nagbantay sa mga 
myembro ng NFFM. 

Abril 28. Binaril hanggang sa mapatay ng 
dalawang lalaki si Jun Villanueva Jr., 54, brodkaster 
ng DZGB-AM sa Legazpi City. Bago siya pinatay, 
pinadalhan siya ng imbitasyon ng Philippine Army sa 
Ligao City upang magreport sa hedkwarters nito. 
Hindi sumunod si Villanueva. 

Abril 24. Pinatay ng militar si Leo "Ka Rey" 
Llarena, 23, na noo'y hors de combat, sa isang 
sagupaan sa pagitan ng BHB at militar sa Tastas, 
Ligao, Albay. Nilapastangan naman ang bangkay ng 
namartir na si Eddie "Ka Ted" Armenta, 18, isang 
Pulang mandirigma. Dalawa pang kasama ang namartir 
sa labanan. m 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


MGA ULAT KORESPONSAL p : q 


dulot ng kawalan ng hanapbuhay 
at kapabayaan at pang-aapi ng 


reaksyunaryong estado. Ang 
pagsapi nila sa CAFGU ay 
kadalasanpara lamang makakuha 


sila ng kakarampot na alawans 
mula rito at wala silang hangaring 
kalabanin ang rebolusyonaryong 
kilusan. 

Ang mga pambansang minorya 
ay nagbibigay ng malaking pagpa- 
pahalaga sa pagiging bahagi ng 
kanilang ili (katutubong komu- 
nidad). Hindi nila ihinihiwalay ang 
sarili sa ili. Ito ang naghuhugis ng 
kanilang identidad bilang indi 
bidwal. Ang katutubong kauga 
liang ito ay nalalabag sa pagsapi 
ng iilan sa CAFGU. Ibinu bunga 
nito ang pagkaka hiwalay ng sarili 
sa kapakanan, kapasyahan at galaw 
ng buong komunidad. 

Ang pagbubuo ng CAFGU ay 
paglabag din ng mga tagalabas sa 
kultura at institusyong sosyo- 
pulitikal ng ili. Ang mga entidad na 
pumapasok sa komunidad ay ina 
asahang gagalang sa kultura, mga 
proseso, mga patakaran at kapa- 
kanan ng komunidad. Kung hindi, 
ituturing silang mga kaaway. Para 
sa mga pambansang minorya, 
napakaimportanteng panatilihin 
ang pagkakaisa ng ili. Kabilang 
dito ang pagkilala sa sosyo- 
pulitikal na awtoridad ng dap-ay! 
na kinakatawan ng mga lallakay?. 
Ang mga indibidwal na sumasapi sa 
CAFGU ay nahihiwalay sa ili dahil 
pumapailalim na sila sa awtoridad 
ng AFP at gayo'y nawawala sa 
saklaw ng awtoridad ng dap-ay. Sa 
gayon, itinuturing nang kaaway ng 
mga pambansang minorya sa 
Cordillera ang AFP dahil hindi nito 
nirerespeto ang dap-ay at wina 
wasak nito ang kaisahan ng ili. 


Agrarian Reform. 


Patayan ng mga paksyon ng CPLA 


PINAGBINTANGAN ni Mailed Molina, meyor ng Bucloc, Abra at pinuno 
ng isang paksyon ng Cordillera People's Liberation Army (CPLA), ang 
paksyon ng nasirang si Fr. Conrado Balweg ng pagpatay sa tatlo niyang 
tauhan noong Hulyo 28 sa Manabo, Abra. Pinatay ng mga armadong 
lalaki sina Rommel Martinez, Hector Rosales, at Hermi Tubban. 

Bago ito, naglabas ng pahayag si Simon "Ka Filiw" Naogsan, 
tagapagsalita ng CPDF, na ang pag-aagawan ng mga paksyon ng CPLA 
ay para sa pwesto, rekurso at sariling interes ng mga lider ng CPLA. 
Kabilang dito sina Molina, Lt. James Sawatang, Corazon Cortel (byuda 
ni Balweg), Gavino Ganggangan at Abrino Aydinan ng Department of 


Sa mga lugar na ito, kasabay ng 
tuwirang pakikipag-usap at paghi 
himok sa mga nakakaugnayang 
elemento ng CAFGU ay binibigyan 
ng BHB ng malaking pagsasaalang- 
alang ang mga katutubong kau 
galian at institusyon para sa 
epektibong gawaing pampulitika, 
kabilang na ang pagwawasak ng 
mga CAFGU. Kaugnay nito, napa 
kalaking tulong ang nagagawa ng 
mga lallakay at dap-ay. 


Hinihimok ng mga lallakay ang 
mga sumapi sa CAFGU na kumalas 
na rito at pinagkakaisahan ito sa 
loob ng dap-ay. Katulong din sa 
panghihimok sa kanila ang mga 
kamag-anak nilang aktibista at 
myembro ng rebolusyonaryong ki- 
lusan sa komunidad. Ayon kay Ka 
Filiw, dahil kabilang sa uring inaapi 
at pinagsasamantalahan ang kara- 
mihan sa mga elemento ng CAFGU, 
damang-dama nila ang kahirapang 
dinaranas ng kanilang uri. Kinu- 
kumbinsi silang hangga't maaga ay 
iwasan nilang maka perwisyo at 
magkaroon ng kasa lanan sa ili at 
rebolusyonaryong kilusan o kung 
nagkaroon na ay agad na ituwid 
ang kanilang mga pagkakamali sa 


1 katutubong institusyong sosyo-pulitikal ng mga pambansang minorya sa Cordillera na 
pinamumunuan ng kapulungan ng mga lallakay sa purok o buong komunidad 


2mga namumuno at mapagpasyang matatanda sa komunidad 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


kanilang uri at sa ili. Ipinaliliwanag 
din sa kanila na hindi sapat ang 
kakarampot na alawans para itaya 
ang buhay nila, tumalikod at 
mahiwalay sa angkan at sa ili. 

May inani nang mga tagumpay 
ang mga pagsisikap na ito, ayon 
kay Simon "Ka Filiw" Naogsan. 

Sa minimum, nanunyutralisa 
ang mga elemento ng CAFGU upang 
di lumaban sa mga rebolusyo- 
naryong pwersa. Ngunit marami 
ang kaso kung saan nakikipag- 
ugnayan sila at aktibong tumu- 
tulong sa mga pangangailangan at 
operasyon ng BHB. 

Isang pamamaraan lamang ang 
paglilihim nila sa kanilang mga 
AFP cadreman ng mga impor 
masyon hinggil sa rebolusyo- 
naryong kilusan at pagpasa sa BHB 
ng mga impormasyon tungkol sa 
mga pagkilos ng kaaway. Mayroong 
mga kasong tahasan silang tu- 
mangging sumama sa mga operas- 
yong militar ng AFP. 

Sa ilang baryo sa Mt. Province, 
nagkaroon na ng karanasang buo- 
buong yunit ang nakumbinsing 
tumiwalag sa CAFGU. May mga kaso 
ring sumasama ang maraming 
CAFGU sa mga taktikal na opensiba 
ng BHB gamit ang mga sandatang 
inisyu sa kanila. Mayroon namang 
kumalas mula sa CAFGU upang 
tuluyang sumapi na sa BHB. TAB] 


9 


FX MGA ULAT KORESPONSAL 


Produksyon at pangangalakal ng marijuana 
sa Cordillera, gawain ng militar at CPLA 


unwa'y seryoso ang mga reaksyunaryong 
k pwersang militar at pulis sa pagsugpo sa 

negosyo sa droga, ngunit ang totoo'y sila ang 
nasa likod ng pagpapalaganap at pagnenegosyo nito 
at nagbibigay-proteksyon sa mga sindikato ng droga 
sa Pilipinas. 

Sa Cordillera, mismong sina PNP Supt. Eugene 
Martin ng Abra at Meyor Mailed Molina ng 
Bucloc, Abra at pinuno ng isang paksyon 
ng Cordillera People's Liberation Army 
(isang kontra-rebolusyonaryong grupong 
paramilitar), ang magkatuwang na 
pasimuno sa pagpapatanim ng marijuana 
at pagbebenta ng hashish. 

Ang hashish ay prino- 
sesong bulaklak at bunga ng 
marijuana na mas malakas 
ang epekto kaysa dahon 
nito. Mas mahal din ito, 
laluna't kalakhan ng pro- 
duksyon nito sa bansa ay 
iniluluwas. Kakutsaba ang 
rehiyunal at lokal na AFP at 
PNP, ang CPLA ay nagpapatanim 
ng marijuana at may pabrikang 
nagproproseso ng hashish sa Tinglayan, Kalinga. 
Aabot sa 15 ektarya ang bawat plantasyon ng CPLA sa 
mga lugar na kontrolado nila. 

Napipilitan ang ilang katutubo na magtanim ng 
marijuana dahil sa pagtutulak at sulsol ng militar at 
mga kasabwat nitong mga pwersang paramilitar tulad 
ng CPLA at dahil sa kawalan ng oportunidad para 
kumita sila nang sapat sa mas matinong paraan. 

Karaniwang ibinibigay ng mga ahente ng militar 
ang mga itatanim sa mga kakontratang magsasaka. 
Bukod pa ito sa mga binhing galing sa mga dating 
tanim. 

Hindi maselan sa lupang pagtatamnan kaya't 
madaling mabuhay ang marijuana sa mabato, matarik 
at iba pang kalupaang di paborable sa produksyong 
agrikultural. Sa gayon, madali itong itago sa mga 
liblib na gubat at matatarik na gulod na bihirang 
puntahan ng tao. Hindi masyadong pagod ang 
magsasaka dahil pagkatapos itong itanim ay 
hihintayin na lamang mamulaklak bago anihin. 

Bago ang anihan, ang mga plantasyon ay 


10 


“nirereyd” ng Anti-Narcotics Unit ng PNP na kakutsaba 
rin ng mga sindikato sa droga. May paglilitrato ng 
pagsusunog ng ilang pananim para sa midya ngunit 
kalakhan ng “nakumpiskang” marijuana ay nauna nang 
naani at pinoproseso na. 

Noong bukas pa ang mga base militar ng US, may 
isang US Army Major na siyang namamahala sa 
pagluluwas ng hashish. Ngayon, ang pagpoproseso, 
pag-eempake at paghahakot ay ginagawa na sa 
Cordillera. Mula rito, sa pamamagitan ng mga 
sindikato sa droga at sa proteksyon ng PNP at AFP, 
diretsong dinadala ang hashish sa Baguio, 
Olongapo o Maynila bago ieksport ang kalakhan 
at ikalakal ang iba nito sa 
iba't ibang lugar sa bansa. 
Ang mga pinunong 
militar na nakatalaga sa 
Northern Luzon ang 
siyang nakikinabang sa 
kalakal ng droga sa 
Cordillera. Sangkot sa 
tinatawag na “Baguio 
Connection” ngayon sina Supt. 
Eugene Martin, Col. Ramsey 
Ocampo, Gen. Reynaldo Acop at Gen. 
Rogelio Aguana. Ang tauhan nila sa Buguias, Benguet 
ay si Sgt. Arsenio Tomas na kahit alam ng lahat na 
sangkot sa droga ay hindi ginagalaw. Sa Bakun, 
Benguet, sangkot si Sgt. Henry Dayag. Siya rin ang 
pusakal na pasistang pumatay kina Fr. Nilo Valerio at 
tatlo pang martir ng Bakun noong 1985. 

Samantala, sa mga lugar na kinikilusan ng BHB sa 
Cordillera, epektibo nang nasusugpo ang pagtatanim. 
Tuluy-tuloy ang kampanya ng Partido, ng BHB at mga 
rebolusyonaryong organisasyong masa upang 
kumbinsihin ang mga magsasaka na huwag nang 
magtanim ng marijuana. Malaki na ang natatamong 
tagumpay, bagamat dahil may mga lugar na hindi pa 
nasasaklaw ng Pulang kapangyarihang pampulitika, 
malawak pa rin ang kabundukang napagtataguan ng 
mga tanim nito. 

Epektibo rin ang propaganda at kampanyang 
pang-edukasyon ng BHB at rebolusyonaryong kilusan 


sa pagpapababa ng mga kaso ng paggamit sa 


Sundan sa “Marijuana...”, sa pahina 11 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga sundalo inambus sa Capiz 


NAPATAY ang sarhentong timlider 
ng isang siyam kataong iskwad ng 
12th IB na nagsasagawa ng 
"recon patrol" nang tambangan 
sila ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa Barangay Abangay, 
Tapaz, Capiz noong Hulyo 31. 


Sugatan din ang isang sundalo. 
Kilala ang mga sundalo sa 
pagiging abusado. Isang araw 
bago ang pananambang, kinum- 
piska ng tim na ito ang pitong 
bangka ng mga magsasaka na 
ibebenta sana sa Roxas City. 


7 riple nasamsam sa reyd ng BHB sa Camarines Sur 


PITONG M16 ang nasamsam nang 
salakayin ng BHB ang himpilan 
ng pulisya sa Cabusao, Camarines 
Sur noong Hulyo 25. Nakumpiska 
rin ang dalawang 9 mm, isang 
VHF base radio, mga magasin, 
mga bala at iba pang kagamitang 
militar. Isang pulis ang napatay 
at isa pa ang nasugatan sa 15- 


minutong labanan. 

Ayon sa mga ulat 
koresponsal, bago pa makarating 
ang reimporsment ng kaaway ay 
ligtas nang nakaatras ang BHB. 


Masaya silang sinalubong at 
binati ng masa dahil sa 
matagumpay na taktikal na 
opensiba. 


SOT tinambangan ng BHB sa Abra 


INAMBUS ng Agustin Begnalen 
Command ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) sa Abra ang 
pinagsanib na pwersa ng 17th IB 
at 503rd Bde na bumubuo ng 
isang special operations team sa 
Sityo Tapayen, Alaoa, Tineg, 
Abra. Isang sundalo ang namatay 
at isa ang sugatan sa pananam- 
bang. Kasalukuyang inilulunsad 
ng SOT ang "Oplan Alaoa" nang 
ito ay ambusin. 

Ayon sa pahayag ni Ka Diego 
Wadagan, tagapagsalita ng BHB 
sa Abra, pinarusahan nila ang 
17th IB dahil nagsisilbi itong 


“Marijuana...”, mula sa pahina 10 


pribadong hukbo ng pamilyang 
Benwaren, isang angkan ng nga 
warlord-pulitiko na matagal nang 
naghahari sa lTineg. “"Nagsa- 
sagawa ng mga teroristang atake 
(ang 17th IB) sa mamamayang di 
sumasang-ayon sa warlordismo sa 
Tineg," ani Ka Diego. Mula nang 
ilunsad ang Oplan Alaoa noong 
Marso, 10 magsasakang inaa- 
kusahang myembro ng BHB ang 
sinampahan ng kasong arson 
kaugnay ng pagkakasunog ng 
isang resort na pagmamay-ari ng 
pamilyang  Benwaren noong 
Nobyembre 2002. 


kilusan. 


N BALITA | 


PKP, nagpugay kay Chairman 
Salamat Hashim 
NAGPAHAYAG ng pakikidalamhati ang 
Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) 
sa pagpanaw noong Hulyo 13 ni 
Salamat Hashim, tagapangulo ng Moro 
Islamic Liberation Front (MILF). Sa 
isang pahayag, nagpugay si Gregorio 
“Ka Roger” Rosal, tagapagsalita ng 
PKP, kay Chairman Hashim sa kanyang 
“buong-buhay at walang pag-iimbot” 
na paglilingkod sa mamamayang Moro 
at sa kanyang “militansya at rebolus- 
yonaryong pamumuno.” Sa ilalim n 
kanyang pamumuno, muling sumulong 
ang armadong pakikibaka ng mama- 
mayang Moro at matagumpay nitong 
nabigo ang mga pagtatangka ng 
reaksyunaryong gubyerno na durugin 
ang MILF sa paraang militar o maga- 
mit ang usapang pangkapayapaan 

para pasukuin ito. 

Bukas si Hashim sa pagbubuo ng 
pambansang rebolusyonaryong nagka- 
kaisang prente ng NDFP at MILF. 
Naging pormal ang alyansa ng dala- 
wang rebolusyonaryong organisasyon 
noong 1999 subalit dalawang dekada 
na itong umiiral. 

Kasabay nito, binati ng PKP ang 
paghalili ni AL Haj Murad sa yumaong 
lider. “Itinuturing din namin siyang 
kaibigan at alyado,” ani Ka Roger. 
“Tiwala kami na ipagpapatuloy ni 
Chairman Murad ang maningning na 
gawain ni Chairman Salamat” at “mag- 
papatuloy ang mahusay na relasyon at 
pagtutulungan ng PKP-BHB-NDFP at 
MILF-BIAF,” dagdag ni Ka Roger. 


Sa pamamagitan ng programa ng rebolusyong 


marijuana. Maliwanag din sa masa sa (Cordillera ang 
pagkakasangkot ng militar at malinaw din sa kanila na 
ang mga reyd sa mga plantasyon ng marijuana ay 
pawang palabas lamang at isinasangkalan upang 
mamilitarisa ang kanilang lugar. 


Ang maliliit na galamay ay hinihikayat na kumalas 
sa mga sindikatong kriminal at kanilang antisosyal na 
aktibidad. Ang mga militar, paramilitar at sindikatong 
pangunahing nasa likod ng mga ito ay tinutugis at 
kinakalaban ng hukbong bayan at rebolusyonaryong 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


agraryo, sinisikap ng rebolusyonaryong organisasyong 
masa na paunlarin ang produksyong agrikultural 
upang punan ng mamamayan ang mga 
pangangailangang pangkabuhayan. Masigasig na 
tumutulong dito ang mga yunit ng hukbong bayan. 
Kabilang sa programa ng rebolusyong agraryo ang 
kooperatibang produksyon, pagpapaunlad sa 
pamamaraan ng pag-aalaga at pagpapadami ng mga 
tradisyunal na pananim, alternatibong mga produkto 
at iba pang mapagkakakitaan. AB 


11 


N BALITA | 


Mga manggagawa sa Sulpicio Lines, 
nagtagumpay sa welga 
Nagtagumpay ang dalawang araw na welga ng mga 
manggagawa ng Sulpicio Shipping Lines nitong Hulyo 
29-30. Ang welga, na pinamunuan ng 


Piketlayn sa Nestle, dinahas 


MARIING kinundena ng mga nagwewelgang 
manggagawa ng Nestle Philippines sa Cabuyao, 
Laguna ang tumitinding pag-atake sa kanilang 
hanay ng mga negosyante, labor agencies, mga 


Unyon ng (Mandaragat sa Sulpicio 
Shipping (UMSS) at Solid Towage and 
Litherage, ay nakapagpatigil sa byahe ng 
24 sa 27 barkong pampasahero at 
pangkargo ng Sulpicio Lines. Napatigil ng 
unyon ang iligal na pagpapatalsik ng mga 
manggagawa sa trabaho. Natigil din ang 
makapangyarihang papel ng dilawang 


elemento ng Special Warfare Team (SWAT), 
Regional Mobile Group at mga gwardya ng 
Nestle. Ang reklamong ito ay bunsod na 
dalawang insidente ng pandarahas sa kanilang 
piketlayn noong Hunyo 23 at Hunyo 24. 

Ayon sa Pamantik (Pagkakaisa ng mga 
Manggagawa sa Timog  Katagalungan), 
nagsasagawa ng pangkalahatang pulong ang 


Associated Labor Union-Trade Union Congress of the 
Philippines sa pagtatanggal ng mga manggagawa. 

Sumuporta sa welga ang Kilusang Mayo Uno- 
Alliance of Nationalist Genuine Labor Organizations 
(KMU-ANGLO) at Professional Solidarity for Social 
Concerns. Malaking bulto sa mga tumigil sa trabaho 
ay mula sa 900 empleyado ng Pier 12, North Harbor 
sa Tondo, Maynila. Sumunod na kumilos ang mga 
manggagawa sa Cebu (City, Tacloban, Ormoc at 
Cagayan de Oro. 


mga kasapi ng United Filipino Employees-Drug, 
Food and Allied Services-KMU nang dahasin sila 
ng mga pulis, gwardya at mga bayarang goons. 
Inulan ng mga bato, kahoy at tear gas at 
binomba ng water cannon ang nagpupulong na 
500 welgista. 

Mahigit 30 welgista ang sugatang dinala sa 
ospital bunga ng tatlong oras na sagupaan sa 
pagitan ng “mga bayarang tauhan ng 
imperyalistang kumpanya at mga welgista. 


Welga sa Bondex Garments at Alsons, 
tagumpay 


NAIPAGTAGUMPAY noong Hunyo ng mahigit 100 
welgista ng Bondex Garments Corporation sa Export 
Processing Zone sa Angeles, Pampanga ang tangka ng 
maneydsment na tanggalin ang mga upisyal at kasapi 


ng kanilang unyon. 


Ang isang linggong welga ng mga manggagawa ng 
Bondex ay sinuportahan ng mahigit 400 manggagawa 
ng sister company nitong Goldon Garments Factory. 
Pinag-isa na rin ngayon ang unyon ng Bondex at 
Goldon at sinimulan ang negosasyon para sa bagong 
Collective Bargaining Agreement ng mga manggagawa 


ng Goldon. 


Sa Cagayan de Oro City naman, naibalik sa trabaho 
ang 81 manggagawa ng Alcantara & Sons (Alsons) 
matapos ang limang taong paghihintay ng katarungan. 
Inatasan kamakailan ng National Labor Relations 
Council Fifth Division ang Alsons na ibalik sa trabaho 
ang mga manggagawa at bayaran ang naipon nilang 
sahod na nagkakahalaga na ngayon ng P17 milyon. 
Bago ito, sinisante ang mga manggagawa matapos 
ideklara ng NLRC na iligal ang kanilang welgang 
inilunsad noong Agosto 23, 1998. Ang Alsons ang isa 
sa pinakamalalaking kumpanya ng mga produktong 


kahoy sa Pilipinas. 


12 


Mountaineer, kinidnap ng RPA-ABB 


NABUNYAG nitong Hulyo ang pagdukot at pagpatay 
ng kontra-rebolusyonaryo at bandidong pangkating 
RPA-ABB sa isang mountaineer na nawawala noon 
pang Pebrero. Ang mountaineer na si Leovic 
Gutierez ay kasama ng 11 pang iba na umaakyat sa 
Mt. Madia-as sa Culasi, Antique noong Pebrero 16 
nang dukutin siya ng mga elemento ng RPA-ABB sa 
ilalim ni Daniel Batoy (alyas Mokong at Arlene). Si 
Batoy ang pinuno ng RPA-ABB sa Panay. 

Ayon sa salaysay ni Joshue Alejo, isa sa mga 
giya ng mga mountaineer, kinasabwat siya ng RPA- 
ABB para dukutin si Gutierez at humingi ng ransom 
para sa kalayaan nito. Kunwa'y sumali pa ang mga 
tauhan ng RPA-ABB sa mga tropa ng Philippine 
Army sa paghahanap kay Gutierez mula Marso hang- 
gang Hunyo. Sinabi rin ni Alejo na dinala rin siya 
ng RPA-ABB noong Hunyo 1 sa Barangay Monlaque, 
Ibajay, Aklan at tinortyur para aminin na siya ang 
“pumatay at nakaaalam kung saan inilibing si 
Gutierez." 

Sa isang pahayag sa midya, sinabi ni Julian 
Paisano, tagapagsalita ng Coronacion “Waling- 
Waling” Chiva Command ng BHB-Panay na maaaring 
pinatay ng RPA-ABB si Gutierez para pagtakpan ang 
kanilang krimen. 


ANG BAYAN Agosto 7, 2003 


Editoryal 


Samantalahin at 
patindihin ang 
hidwaan sa loob ng 


A mahigit 250 sundalo ng AFP noong Hulyo 27 ay 
panibagong pagsambulat ng ibayong lumulub- 
hang krisis sa pulitika at ekonomya na yumayanig sa 
reaksyunaryong naghaharing sistema. 

Sa nakaraang dekada, higit pang bumilis ang 


ng pag-aalsa ng 70 nakabababang upisyal at 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIV Blg. 13 
Agosto 7, 2003 
www. philippinerevolution.org 


pagsahol ng bulok at reaksyunaryong sistemang @ 


malakolonyal at malapyudal bunga ng todong pag- 
papailalim ng bansa sa mga patakaran ng imper- 
yalistang globalisasyon kasabay ng walang habas na 
korapsyon sa burukrasyang sibil at militar. Lalo pa 
itong pinalalalim nitong dakong huli dulot ng walang 
kahihiyang pagtataguyod ng papet na rehimen sa 
interbensyong militar ng US at pangangayupapa sa 
agresyon nito sa Iraq at iba pang bahagi ng daigdig. 

Ang labis na kabulukan ng papet na estado at ng 
mersenaryong hukbo nito ang pinakamatinding salik na 
nagtutulak sa nakabababang upisyal at karaniwang 
sundalo hindi lamang sa demoralisasyon at despe- 
rasyon. Ito rin ang nagtulak sa kanila na mag-alsa 
noong Hulyo 27 laban sa naghaharing rehimen at mga 
pinunong militar. Nilabanan nila ang pagkasangkapan 
sa kanila sa todong teroristang digma ng rehimeng 
Arroyo at pag-abandona ng rehimen at ng kanilang mga 
pinunong militar sa kanilang kapakanan. 

Isiniwalat ng grupong nagpakilalang “Magdalo” ang 
mga kaso ng talamak na korapsyon ng matataas na 
upisyal militar at sibil, ang terorismo ng rehimeng 


SONA 2003, pantasya 
ni Arroyo 


Mga tampok sa 


isyung ito... PAHINA 5 


Arroyo kabilang ang pagpapakana ng mga pambobomba 
sa Mindanao at ang planong pagpapataw ng batas 
militar sa nalalapit na panahon. 

Nagpahayag ng simpatya ang Partido Komunista ng 
Pilipinas sa mga lehitimong hinaing ng mga nag-alsa 
kahit pa batid nitong walang makabuluhang matatamo 
ang pag-aalsa. Makatwiran ang iginigiit nilang 
pagbibitiw ng papet na rehimen at pamunuan ng AFP. 
Kailangang panagutin at pagbayarin, laluna sina Arroyo 
at Gen. Angelo Reyes, sa todo-todong pagpapakapapet 
sa US, mga pasista at teroristang krimen, labis-labis na 
pangungurakot at panunupil at pang-aapi sa mama- 
mayan. 

Lalong lumalalim at lumalawak ang demoralisasyon 
sa hanay ng mga ordinaryong sundalo ng AFP sa harap 
ng patuloy na pagsulong at pag-igting ng rebolus- 
yonaryong armadong pakikibaka ng Bagong Hukbong 


Tala ng mga paglabag 
sa karapatang-tao 
PAHINA 6 


Kampanyang kontra- 
CAFGU sa Cordillera 
PAHINA 8 


